h 
ì 
â 
' 





4. CAN NEWYDD, 


YN-RHODDi ANES WIRIONEDDOL AMO 


LOFRUDDAETH, 


A GYFLAWNWED GAN 


Samuel Wright, Sen -coed ( Carpenter), 
Lladd ei Wraig (Elizabeth. Wright) 


au dau Blentyn, 


_ Y rhai oeddent, yn eì babandod, yr hena, oedd yn. bedait 
mlwyddoed, ar llall yn flwydd a hanner... 
Yr hwn a ddíhieny ddiwyd yn Rhyd-ychen (Oxford) Ses- 
sion Awst, 19825, yn-90ain oed, | 


GAN THOMAS HARRIS. 


Ton anhawdd y madael. 





NAWR heb frad fy.hen gyfeillion, 
Bawb yn ufwdd gymru: BYD 
Dewch i wrando hyn o hanes, 


—X. “ed yn wir i gyd a glywes. 


2 Hanes aethus ryfedd hynod, 
A adeo trwy ddilyn atgas a 


_ A rhoddi eoel i dad y celwydd, 
'- Y bu gweithred dost annedwydd. 


3 Boed 'ni lefain yn ddiflino, 
Ar Dduw ^r heddwch, un w&ith ettu, 
Am ein cadw a'n gwaredu, a 
'Rhag un pechog ei goleddu. 
4 Yn Banbury'n Sir Rhyd-ychên, 
Yr oedd yn byw rhyw greulon fulain, 
A saer Wibedd ei gelfyddyd, Gt Y a Bl 


Nes cyflawni-gwe eithred enhyd. 


1 











5 Roedd ganddo wraig a phlant yn Mn 
Dros flynyddau n byw ' 'n garnadus, w 
Nes rhows eî gwmp'ni i'r 'mefchyd ì hyny, 
Sydd yn dilyn 'pob drigioni, 


6 A Sarah Potts ei henw ydoedd, 
Ai tynnodd efi wradw ydd cyhoedd, 
Gan ei rwydo carw rediad, 

I bob pechod ffiaidd anllad. 


y Amnghofio'i i wraig ai blant fe ddarfu; 
Gan dori 'r ammod fa gyd rhyngthi, 
Gan rodio ^r ffordd. sydd yu dra fliaidd 


— Arweinia i wlad y rhmgeian dannedd. a 


8 Hi felly wedi'n ai pet: swad dd, 
I fyned ymaith garw ydoedd, 
I rywle aralli artrefu,: 1 
Gan adael ; gwraig, a phlant anwyls -gUu. 
9 Ddydd a nos yn: oedd. ewin cylfros 
Aigwenatgas yn ei, hudo, |: 
Fel Daleila ffals ei chalon, 
Ai geiriau teg yn-hudo. Simson. o 
10 Hithau ai ffalsedd. ni; Grlwyrodd,, 
Ond i bob drigioni. ai; tynodd. 
Yr hyn a fuodd yn anhyfryd, 
Ac a gostiodd iâdoi-gwyd. iw 
ar Ac felly y deuddegfed dwed, 
A hyny 'n wir o fis gorphenaf, 
Fe Ft i feddwi (garw dynged), 
Ai fryd ar wneuthir aflan weithred. 
1 Ac yn ynos o ddeutu ddeuddeg, a 
Fe alwodd ar ei wraig un fwyndeg, 





od 
4 
“f 


0 





h 
i 
' 
i 





nM 


* wh 
CS 
N 


Agor ido wnai mewn mynud, 
Gan âd wend a ddae thoch fv annwy ylyd, 


$ Mor gynted ca'dd e'r djws yn agor, 


Heb b ddwedyd ynoddim yn rhagor, 
Fe glodd y drws mewn drwg feddylfryd. 
î gael dwyn ei hanwyl fywyd. 


14 Mewn bar haiarn ef a gydiodd, 
Ac a_ hwn i'r llawr ai trawodd, 
Ac un oi blant a waeddai orgwely, 
Fe anwyl dad ua leddwch mammi. 


15 Ond ni thiciodd hyn ei galon, 
Ond myn 'd ymlaen a'r gwaith Y yslori, 
Ac ai holl nerth ar. bar ergydiodd 
Nes ei phen yn wir a holltodd. 


16. Ai 'mhenydd yno 'n tywallt allan, . 
Ai gwaed yn llynoedd yno yn mhob man, 
O galon galed giaidd aflan,. 

Pan laddodd fam ci blant:ei hunan. 


17. Ei blentyn ienga 'n hwn fe gydiodd, 
Ac o'r gwely i lawr fei llusgodd, 
'Nis dangosodd, un drugaredd, 
'Run-wedd ai fam fe ; ga 'dd ei ddiwedd.. 


18 O'r fath dad o galon galed, 
Yn dwyn bywyd 'r un diniweid, 
Ei ymysgaroedd ef ei hunan, 
Ni bu trymach tro yn unman. 


19 Ei blentyn henaf oedd yn gweled, 
Ef yn gwneuthir y fath weithred, 
Mewn dagreu 'n syn a waeddodd allan, 
Fy auwyl dad fy med fy. hunan, 








* 


Â 


20 Pa beth yw hyn eich bod mor erwyn, - 
O beth a-wnes i yn eich herbyn, 
O fy nhad rhowch i mi gusan, 
My fydd ^n blentyn da o hyn allan. 
21 Ond er cymaint oedd y plentyn, 
. Âm ei fywyd bach yn erfyn, 


“| 
“i 
$ 
Efe ai lladdodd ef mewn mynud, 
.' Mae 'nawr yn fyw nhir y bywyd. 
22 Yn fuan cymrwyd ef i fynu, 
Ac i'r carchar ca'dd ei gyrchu, / 
Ychidig ddyddiau y bu yno, k Ŷ 
Nes uaeth yr awr Fwei gyudemiio. FM NN 
0 Am y gwaith atgasedd hwnw, | 
Fe i barnwyd ar y pren i farw, . 
Ai gorff i'w roddi ir meddygon, | 
Âm fyn'd a bywyd tri (mor greulon). 


^94 Pan at y grog-pren ^r oedd yn myned 

 Fgael ysgaru''r corff a'r enaid, 

Uchel gwaeddai (torf yn edrych) - 

“Pw gym'ryd ef yn rhybudd odwych. 

25 A gochel dilyn ffyrdd y rheîni— 

Y mae Solomon yn enwi, i 

Sy'n cyflym fyned i wlad angeu, 

Â phawb sy'n dilyn yr un llwybreu. 
26. Dyma rybydd 'nawr yn rhyfedd, 

I holl gymru 'n wyr a gwragedd, 

I garu i gilydd mewn gwir undeb, 

A rhodio llwybreu hardd diweirdeb. 

eyn DIWBDD. 


Argraffyd gan J, Jams, | 















